AD 70 


ANG PAGKAHULOG NG JERUSALEM 


@ 2018 ni Tim Liwanag 


Smashwords Edition 
ISBN: 9780463096062 


AD 70 -- ANG PAGKAHULOG NG JERUSALEM 


@ 2018 ni Tim Liwanag 


Dalawang taon na si Pablo sa bilangguan sa Cesarea at doo'y naririnig niya ang 
kaguluhan sa pagitan ng mga Judio at mga Gentil sa lungsod. Kilala ito bilang isang 
pangunahing lungsod ng mga Gentil ngunit ang mga Judio, kahit minorya, ay may mga 
espesyal na mga pribilehiyo dahil nabigyan sila ng karapatan ni Herodes, ang 
tagapagtatag ng lungsod na isang Judio rin. Ang tensyon ay humantong sa gulo at 
lalong naging kawalan ng mga Judio nang manghimasok si Felix. Sa pag-aakalang 
mapahihinto ni Nero ang pagtatalo ay kumuha si Felix mula sa bawat kampo ng mga 
kinatawan at ipinadala niya ang mga ito sa Roma. Nang matanggal si Felix sa kanyang 
posisyon ay lumala pa ang mga Judio at lumabas na mas masama ang naging epekto 
ng desisyon. Ang resulta ay ang pagbaba ng katayuan ng mga Judio na naging 
pangalawang klase ng mamamayan sa ilalim ng mga Griyego na nang-iinis at nang- 
iinsulto pa sa kanila. 


Ang mga kaguluhang ito ay tinawag ni Josephus na sanhi ng digmaan laban sa Roma 
na lumabas noong Setyembre ng AD 66. Kahit pabor sa mga Judio si Claudius, ang 
desisyon ni Nero sa Cesarea ay nagpabago sa patakaran ng imperyo, pinagtibay pa nito 
ang suporta ng mga Zelotes. 


Ang grupo ng Zelotes ay nakikipaglaban na sa Roma sa loob ng 60 taon, ngunit ang 
aktwal na pagsiklab ng digmaan ay nagsimula sa Jerusalem. 


Si Florus, ang Romanong gobernador ng lugar, ay may masamang pagnanasa sa 
kayamanan. Sinalakay niya ang kabang-yaman ng Templo at kinuha ang 17 talento sa 
dahilan na kinakailangan ang mga ito para sa serbisyo ng imperyo. Nagdulot ito ng 
kaguluhan. Ang kanyang sagot ay ipako sa krus ang mga nangungunang mamamayan 
at ibigay ang bahagi ng lungsod sa pandarambong. 


Ang naging tugon ng mga tao ay pagwasak ng komunikasyon sa pagitan ng Kuta 
Antonya at Templo upang pigilan ang mga sundalo sa biglang pagsalakay at pagsakop 
sa kinalulugaran ng templo. Ang Syria naman ay nagpadala ng mga tao upang 
magawan ng solusyon ang kaguluhan. Nanawagan din si Agripa sa mga tao na bayaran 
ang kanilang mga utang at ibalik ang koneksyon sa pagitan ng Templo at Kuta Antonya, 
ngunit nang sinabi niya na pagpapailalim ito kay Florus hanggang sa magpasya mismo 


ang Roma na palitan siya, kaya nagbago ang kanilang mga isip. Si Eleazar na kapitan 
ng Templo ay hinimok naman ang mga pari na ihinto ang pagbibigay ng mga pang- 
araw-araw na sakripisyo para sa kapakanan ng emperador. Ito na ay isang bukas na 
deklarasyon ng pag-aalsa laban sa Roma. Ang mga implikasyon nito ay seryoso, ngunit 
walang atrasan na nang sakupin ng mga rebelde ang Kuta Antonya at nilipol ang 
garison ng mga Romano. 


Nang nakuha ng mga Zelotes ang Masada mula sa mga Romano ay narinig nila ang 
pag-aalsa sa Jerusalem at nagpasya sila na ito na ang kanilang oras. Gamit ang mga 
armas mula sa taguan ng Masada ay nagmartsa sila na kasama si Menahem patungo sa 
Jerusalem at doo'y sinakop ang kanlurang bahagi ng lungsod. Hindi nagustuhan ni 
Eleazar ang kanyang karibal kaya ang dalawang grupo ay nag-upakan at nagdulot ito 
ng labis na karahasan. Si Menahem ay nahuli at pinatay, ganoon din ang nangyari sa 
ilan sa kanyang mga lider. Ang mga nakaligtas ay bumalik sa Masada at nanatili roon 
hanggang sa tagsibol ng AD 73. 


Noong Nobyembre ng AD 66 ay nagmartsa si Cestius Gallus patimog mula sa Syria 
upang harapin ang pag-aalsa dahil hindi na makontrol ito ng prokyurador ng Judea. 
Inokupahan niya ang Bezetha, ang hilagang bahagi ng lungsod ng Jerusalem, at 
pagkatapos ay biglang umalis, marahil dahil wala siyang sapat na hukbo upang makuha 
ang ibang bahagi pa ng Jerusalem. 


Habang pahilagang nagmamartsa, ang kanyang hukbo ay tinambangan ng mga Zelotes 
sa daang Beth-horon, ang kaparehong lugar kung saan si Judas Maccabaeus ay 
nagkaroon ng ilang mahusay na tagumpay at nagdusa ng matinding pagkalugi. 


Dumating si Vespasian sa sumunod na tagsibol upang pamunuan ang sitwasyon at 
kanyang ipinagpatuloy ang kanyang paraan hanggang sa makarating siya sa Galilea, 
Perea, kanluraning Judea at Idumea. Nang handa na siyang lusubin ang Jerusalem 
mismo, dumating naman ang pagkamatay ni Nero (ika-9 ng Hunyo, AD 68) at ang 
digmaang sibil ay sumunod na. Sa balita na ito, sinuspinde ni Vespasian ang mga 
operasyon upang makita kung paano ito magreresulta. 


Sa kawalang-pagkilos ni Vespasian, tatlong lider ang nagtatag ng kanilang mga sarili sa 
Jerusalem, sa lungsod ay si Simon bar Giora, sa Templo naman si Juan ng Gischala, at 
sa looban ng korte, naroon ang pinuno ng Zelotes na si Eleazar, anak ni Simon. 


Iniwan ni Vespasian ang kaguluhan at bumalik sa Roma at si Tito, ang kanyang anak, 
ay tinapos na ang pag-aalsa. Sinimulan ni Tito ang paglusob noong Abril ng AD 70. 


Ang pagbagsak ng Jerusalem ay isang malagamim na panahon sa kasaysayan ng mga 
Judio. Ang Romanong heneral na si Tito ay lumusob sa lungsod sa panahon ng 
Kapistahan ng Paskuwa, samakatuwid, ang lungsod sa oras na iyon ay puno ng mga 
tao. Mga 1,100,000 ang namatay at 97,000 ang nabihag. Ang mga Judio ay lubhang 
nagdusa. 


Habang papalapit na sa Jerusalem si Tito, kasama ang kanyang hukbo, ay inutusan niya 
ang kanyang mga tao na patagin ang lupain, pabagsakin ang mga puno, kabilang ang 
mga puno ng prutas, at upang punan ang mga malalim na lugar ay binuwag ang mga 
mababato sa pamamagitan ng bakal. Habang ginagawa ito, siya ay may hanay ng mga 
nangangabayo sa pagitan nila at ng lungsod upang pigilan ang mga Judio na atakihin 
ang mga manggagawa. Ang paglilinis ng lugar ay umabot ng apat na araw. Doo'y 
nagtayo ng kanilang kampo ang mga Romano at dinala naman ni Tito ang iba pang 
mga tropa. Inilagay niya ang kanyang mga tauhan na pito hanggang walong lalim sa 
paligid ng pader: mga nangangabayo, mga sundalo at mga pumapana. 


Ang mga Romano ay sumalakay mula sa hilagang bahagi ng Jerusalem at may tatlong 
pader na kailangang makuha. Ang pinakalabas na pader ay katatayo lamang ni Agripa 
I. Si Simon, sa mataas na lungsod, ay may 10,000 na mga Zelotes at 5,000 na 
Idumeyano (mga taga-Edom) na nakikipaglabang kasama niya. Si Juan, sa templo, ay 
may 6,000 tauhan at si Eleazar, sa loob ng korte, ay may 2,400 pang mga Zelotes na 
nakikipaglabang kasama niya. Ang tatlong grupo na ito ay magkasamang lumaban sa 
mga Romano ngunit ginugol din nila ang kanilang oras sa labanan sa bawat isa. 


Si Juan ay nasa Templo at si Simon sa mataas na lungsod. Ang lugar sa pagitan nito ay 
sinunog at naging sentro ng digmaan. Ang digmaang sibil ay patuloy pa rin habang ang 
mga Romano ay nasa labas ng lungsod. 


Sinabi ni Josephus, "Nilabanan nila ito at ginawa ang lahat ng bagay na nais ng mga 
mananalakay na gawin nila, nagdusa sila sa anumang bagay mula sa mga Romano 
ganoon din ang ginawa nila sa bawat isa. Winasak ng sedisyon ang lunsod at sinira ng 
mga Romano ang mga pader." Nang inatake ng mga Romano ang lungsod, ang 
dalawang grupo ay nagsama upang labanan ang iisang kaaway. 


Sinabi ni Tito tungkol sa mga Judio: "Ang mga Hudyong ito na ginagampanan lamang 
ng kanilang kabaliwan, ay ginagawa ang lahat ng bagay na may pangangalaga at pag- 
iingat. Patuloy ang kanilang estratehiya at naglalagay ng mga tambangan at kapalaran 
ang nagbibigay ng tagumpay sa mga estratehiya dahil sila ay masunurin at pinapanatili 
ang kanilang mabuting pakikisama at katapatan sa isa't isa." 


Ang mga Romano ay gumawa ng mga makina at mga panghampas na pang-umpog, at 
iba pa, upang salakayin ang lungsod ngunit ang mga Judio ay tumatalon sa ibabaw ng 
mga pader papunta sa mga bubong ng mga panghampas na pang-umpog at 
nilalabanan ang mga Romano. Hindi sila kailanman iniiwan ng mga Judio kundi 
tumatakbong labas-pasok sa lungsod upang labanan at hadlangan ang gawain ng mga 
Romano. Pagkatapos ng ilang sandali, ang labas na pader sa hilaga ay bumigay na at 
ang mga Hudyo ay nagbalik sa kaloob-looban na pader. Binuksan ng mga Romano ang 
mga tarangkahan, winasak ang pader at inilipat ang kanilang kampo sa bahaging iyon 
ng lungsod. 


Sinakop ni Tito ang pangalawang pader sa loob ng limang araw nang matapos ang una. 
Hindi niya pinahintulutan ang kanyang mga tauhan na pumatay o sumamsam dahil 
gusto niyang mapreserba ang lungsod at Templo. Nangako rin siya na ibabalik ang mga 
epekto ng mga tao sa kanila. Naging pagkakamali niya ang hindi pagwasak sa 
ikalawang pader dahil hindi niya intensyon na wasakin ang Jerusalem, kundi pahintuin 
ang kaguluhan. Ang mga Judio naman ay ginawang digmaang gerilya ang giyera. 
Napakahusay ng kaalaman nila sa bawat seksyon ng lungsod, ang mga daanan, mga 
lansangan, atbp, kaya sila mabilis na nakalalabas, pumapatay at nakatatakas. Ang 
labanan ay naging masama para sa mga Romano kaya kinailangan nilang umatras. 
Dahil hindi nila nawasak ang pader, ang pag-atras nila ay napigilan kaya mas maraming 
mga Romano ang nawalan ng kanilang buhay. Inilagay ng mga Judio ang mga bangkay 
sa butas ng pader ngunit pagkaraan ng tatlong araw ay nakapasok sina Tito at tuluyan 
na nilang winasak ang pangalawang pader. Sa oras na iyon, maraming namatay na sa 
loob ng lungsod dahil sa kakulangan ng pagkain. 


Sinubukan ni Tito na gumawa ng mga kondisyon ng kapayapaan at pansamantalang 
itinigil ang paglusob ngunit naghinala ang mga Judio, iniisip nila na ito ay isang bitag at 
hindi sila naniwala sa mga Romano na magpapatawad. Ginamit ni Tito ang sandaling 
pagkakataon na iyon upang bayaran ang kanyang mga sundalo sa pakikipaglaban. Si 
Josephus naman ay naging tagapamagitan ngunit walang naayos na kapayapaan. 


Ang ilang mga Judio ay naging takas at pumunta sa mga Romano at sila nama'y 
pinalaya upang makapagsimula ng bagong buhay. Ilan sa kanila ay may isinubong mga 
ginto at kinukuha nila ang mga ito pagkatapos ng tawag ng kalikasan! Kung mayroon 
man sa kanila na natagpuan ng mga Zelotes, nilalaslas ang kanilang mga lalamunan. 
Kadalasan ang mga mayayaman ang pinapatay sa dahilang ito at ang kanilang mga 
yaman ay kinukuha. 


Dahil tinanggihan ang alok na kapayapaan, ang pagsalakay ay nagpatuloy at ang 
kahirapan ay lalong lumala. Naubos na ang mga mais, hindi na matagpuan, at ang mga 


magnanakaw ay pumapasok na sa mga pribadong mga kabahayan upang maghanap ng 
pagkain. Kapag may nakita sila na ilang makakain ay sinasaktan nila ang mga tao roon 
dahil sinasabi nila na wala na silang pagkain, at kung wala naman silang makita ni 
anumang pagkain doon ay kanilang lalong pinahihirapan pa ang mga ito, iniisip nila na 
mayroon silang ilang itinatago pa sa ibang lugar. Pinupuna ng mga magnanakaw ang 
mga naninirahan sa mga kabahayan at kung sila ay mukhang malusog ay nalalaman 
nila na may pagkain at mas pinahihirapan nila ang mga ito. Ang mga pamilya ay 
nakikipag-away para sa pagkain, nilalabanan nila ang isa't isa. Kung ang pinto ng isang 
pribadong bahay ay sarado, bubuksan ng mga magnanakaw ang mga ito aagawin ang 
mga pagkain mula sa mga nasa loob. Gumaganiit sila ng kakila-kilabot na paraan ng 
pagpapahirap upang ilabas ng mga tao ang anumang pagkain na mayroon sila. Sinabi 
ni Josephus, "Binabarahan ang mga pribadong bahagi ng mga miserableng sawing- 
palad at tinutuhog nila ang kanilang mga batayan." Ang mga taong gumagawa nito ay 
hindi nagugutom ngunit nagtatabi lamang ng pagkain para sa kanilang mga sarili. Ang 
ilang mga tao sa gabi ay gumagapang sa ibabaw ng mga pader upang kumuha ng mga 
damong-gamot at iba pa mula sa mga burol sa paligid - ngunit kinukuha ang mga ito 
kapag muli silang pumasok sa lungsod. 


Sinabi ni Josephus, "Na wala kahit anumang iba pang lungsod ang naranasan ang 
gayong mga kahirapan, ni walang anumang panahon ang nagbunga ng isang 
henerasyon na higit ang kasamaan mula pa sa pasimula ng panahon kundi ngayon 
lamang... Ang mga Zelotes ay hamak, mga huwad at mga inilaglag na supling ng ating 
bayan." Ang ilan sa mga Judio na nagpunta sa pader upang makakuha ng pagkain ay 
nahuli. Sapagkat ang mga ito ay hindi naging takas, nilatigo sila ni Tito, pinahirapan at 
ipinako pa sa krus. Inaasahan ni Tito na ang mga ito ay magpapasuko sa mga Judio. 
500 bawat araw sa kanila ang tinitipon at dahil hindi gustong pabantayan ni Tito ang 
mga ito ay pinapayagan na lamang niya ang pagkapoot ng mga sundalo na gawin sa 
kanila ang gusto nila at sila ay ipinapako sa mga krus pagkatapos. Ayon kay Josephus: 
"Kaya ang mga sundalo, mula sa kanilang galit at pagkapoot ay dinadala nila ang mga 
Judio, ipinapako ang mga nahuli sa kanila, ang isa sa isang paraan, at ang isa ay 
pagkatapos naman ng iba pa sa mga krus na kanilang ikinakatuwa, kapag sorbrang 
dami na nila ay wala nang lugar para sa mga krus at ang mga krus (ibig sabihin, mga 
kahoy) ay kapos na rin para sa mga katawan." 


Sa loob ng lungsod, sinasabi naman ng mga Zelotes sa mga tao na ang mga Judio na 
nasa mga krus ay mga naging takas na nagtungo sa mga Romano, at hindi sila mga 
kinuha ng puwersahan. 


Ang mga Romano ay nagtayo ng mga bangko sa pader at ang mga Judio ay gumawa 
ng kontra-atake. Mabilis silang lumalabas sa lungsod at walang takot na nakikipaglaban 


sa mga Romano, winawasak sa apoy ang mga kahoy na rampa, at nakikipag-mano- 
mano. Sinabi pa ni Josephus, "Kapag naghalo ang mga hukbo sa isa't isa ay tumataas 
din ang alabok kaya nahahadlangan ang mga ito na tignan ang isa't isa at ang 
matinding ingay naman ay humahadlang sa kanila para marinig ang isa't isa, walang 
panig na makakikilala sa anumang kaaway mula sa isang kaibigan." 


Nakipaglaban ang mga Judio na sobrang bangis dahil wala silang nararamdamang 
kawalan. Sa pagkawasak ng mga rampa, ito ay isang malaking dagok para sa mga 
Romano dahil malaking kakulangan na ang mga kahoy at milya-milyang layo pa ang 
pinagmumulan nito. Nawawalan din sila ng pag-asa sa pagsakop sa lungsod. 


Nakipagpulong si Tito sa mga komandante at nagpasiya siya na magtayo ng pader sa 
paligid ng lungsod upang itigil ang pagpasok ng mga tao ng pagkain at paglabas din ng 
mga ito. Naging mas masahol pa ang pagkagutom sa loob. Buong pamilya ang 
namamatay na magkasama. Ang mga silid sa itaas ay puno ng mga kababaihan at mga 
bata na namamatay mula sa pagkagutom. Ang mga daanan ng mga lungsod ay puno 
ng mga bangkay ng mga matatanda, kamatayan ang nasa buong lungsod. Habang 
tumitindi ang pagdurusa, lumala pa ang mga magnanakaw. Binubuksan nila ang mga 
libingan ng mga patay at inaagaw ang mga panakip ng kanilang mga katawan. 


Itinatapon pa ang mga bangkay sa ibabaw ng mga pader at nakikita ito ni Tito at 
umuungol at, sa kagustuhang iligtas ang ilan sa pagdurusa ay binago niya ang kanyang 
mga pag-atake at muling gumawa ng mga bangko. Ibig sabihin nito ay nagdadala ng 
kahoy mula pa sa labing-isang milya kalayo. Ang mga bangko na ginawa ay mas 
matibay pa at mas mabisa kaysa sa dati. Tumindi pa lalo ang mga paghihirap. Ang mga 
nakakatakas mula sa lungsod kapag nahuli sila ng mga hukbo ng Syria at mga Arabo ay 
binibiyak sila upang tingnan kung mayroon silang anumang ginto sa kanila! Sa isang 
gabi, 2,000 sa kanila ang nasawi. Sinubukan ni Tito na pahintuin ang mga ito ngunit 
hindi niya magawa. Sa oras na iyon, libu-libong mga patay na katawan ang itinatapon 
sa labas ng lungsod at ang mga tao ay naghahanap pa sa mga kanal at sa mga burol 
ng dumi ng mga baka upang kumain ng anumang dumi na maaari nilang mahanap. 


Nakakatawag-pansin din ang epekto ng pagsalakay ng mga Romano dahil binago nito 
ang buong lupain nang pinagpuputol ang lahat ng mga puno. 


Sa kalaunan, nakuha rin ang tore ng Antonia ng mga Romano, ang isang kuta sa 
hilagang kanlurang kanto ng Templo. Ito ay kanilang giniba. Pagkatapos nito ay 
binigyan pa nila si Josephus ng isa pang pagkakataong makapagsalita at maraming 
bilang ng mga Judio ang lumipat sa poder ng mga Romano. 


Dahil ang mga Romano ay may mataas na respeto sa mga banal na lugar, hindi nila 
ninais na sirain ang Templo at inalok ang kanilang mga kaaway ni ilipat ang labanan sa 
ibang lugar kung papayagan ni Juan ito. (Ikinainis ni Tito ang pagtrato ng mga Hudyo 
sa kanilang banal na lugar.) Inakala ng mga Judio na ang alok na ito ay mula sa takot 
at lumala ang kanilang pagkabastos at pagkamalupit, kaya muling nanumbalik ang 
digmaan. Habang ang lugar sa pagitan ng tore ng Antonia at Templo ay nagiging 
makitid, hindi magawang ipasok ni Tito ang buong hukbo. Kaya pinili niya ang 
pinakamalalakas na 30 sundalo mula sa bawat 100 upang bumuo ng isang espesyal na 
pulutong na sasalakay sa mga bantay ng Templo. Habang ito ay nangyayari, ang ibang 
bahagi naman ay ginigiba upang palakihin ang mapapasukan at makagagawa ng 
rampa. Pagkatapos nito ay sinunog nila ang Templo. Gumawa ng bitag ang mga Judio 
at sa pamamagitan ng pagpapaatras sa mga Romano papunta sa korte ng mga Gentil 
ay sinilaban din nila ito. 


Samantala, ang kagutuman sa lungsod ay hindi na malalabanan pa. Kumakain na ang 
mga tao ng kahit ano, kahit pa mga balat ng sapatos at mga panangga, mga 
kapiranggot na dayami -- kahit anuman. Inilarawan pa ni Josephus ang isang kaso ng 
isang ina na niluto pa ang kanyang anak at kinain nito ang kalahati niya. 


Sa inihadang rampa ay tinira ni Tito ang Templo. Gusto man niyang iligtas ito ngunit 
nang nasa panganib na ang kanyang sariling mga tao ay ipinag-utos niya walang 
hihinto sa anuman hanggang ang mga tarangkahan ay kanilang sinilaban. Sa wakas 
ang buong templo na ay nasunog, at nagdanak ng maraming dugo. Ikinabaliw din iyon 
ng mga sundalo. Ang lahat ng galit nila sa kanilang mga puso ay kanilang pinakawalan 
at pinatay nila ang lahat na kanilang masilayan --- mga bata, mga matatanda, mga pari, 
atbp. at sinamsam nila ang mga ginto at pilak. Maraming ginto ang nakuha nila kaya 
bumaba ang presyo nito sa merkado ng Syria. Ang isang libra ng ginto ay ibinebenta sa 
kalahati ng dating halaga nito. 


Ang buong Templo ay puno ng dugo at mga katawan. Sa yugtong ito, gusto ni Tito na 
ang mga natitirang mga Judio ay sumuko na ngunit hindi nila ginusto kaya ipinag-utos 
niya na sunugin at samsamin na ang ibang bahagi ng lungsod. Ang ibabang lungsod ay 
nasamsam na at nasunog sa digmaang sibil kaya itinakda ng mga Romano na sakupin 
na ang itaas na lungsod. Ang itaas na lungsod ay puno ng mga bangkay na pinatay sa 
pamamagitan ng pagkagutom o ng mga Zelotes na pumapatay sa sinumang iniisip nila 
na nagpaplanong tumakas. Ang mga tumakas ay ibinebenta bilang mga alipin, ngunit 
wala talagang may gusto sa kanila, maliit man o walang pera ang naging kabayaran 
para sa kanila. 


Habang pumapasok ang mga Romano sa itaas na lungsod, ang mga Judio naman ay 
tumatakas sa takot. Ang mga nakikita ng mga Romano ay pinapatay nilang lahat. 
Sinusugod din nila ang mga kabahayan ngunit iniiwan sila dahil sa masamang amoy ng 
mga patay sa loob. Pagkatapos ay sinisilaban na nila. Sinabi din ni Josephus na sa 
sobrang dami ng dugo sa mga lugar ay napapatay pa nito ang apoy. Ang ilang mga 
Judio, kasama sina Simon at Juan, ay tumakas patungo sa mga yungib sa ilalim ng 
lupa. 


Ang mga Romano ay pagod na sa pagpatay kaya pinapatay na lamang nila ang mga 
may armas, ang mga matatanda at ang mga naghihirap. Ang iba ay ikinulong nila sa 
korte ng mga kababaihan at ang mga "namumulaklak sa taon" ay ipinapadala nila sa 
mga minahan ng Ehipto o ipinapadala sa Roma sa mga teatro para pagpapapatayin sa 
pamamagitan ng tabak o mga hayop, at ang mga labing-anim na taon pababa ay 
ipinapadala para alipinin. 


97,000 na bihag, 1,100,000 ang pinatay, karamihan sa kanila ay hindi mga 
mamamayan ng Jerusalem ngunit naparoon para sa Pista ng Paskuwa. Maaaring may 
hanggang 3 milyong tao sa lungsod noon sa pagsisimula ng digmaan. 


Hinanap pa ng mga Romano ang mga nasa yungib at pinatay din ang mga natagpuan 
nila. Si Juan ay dinala nila at hinatulan ng panghabang-buhay na pagkabilanggo at si 
Simon ay dinala sa Roma upang patayin. Bukod pa sa ilang mga tore, giniba nila ang 
mga pader hanggang ito ay kapantay na ng lupa. @ 


Mula sa Fall of Jerusalem A.D. 70 ni Phil Leage 


May-akda 


Si Tim Liwanag ay isang aktibong digital citizen, isang social 
innovator na nag-aambag ng iba't ibang impormasyon bilang 
isang manunulat/may-akda sa Amazon, Blogger, Quora, Facebook, 
Wattpad, Wikipedia, atbp. Sa labas ng kanyang intelektwal na 
libangan at ang kanyang pagka-akit sa sinaunang panitik 
Baybayin, ay interesado rin siya sa Filipino World Records, mga 
usapin, distansya sa pag-aaral, pagnenegosyo, at sa mga 
pelikulang superhero o Sci-Fi. 


Ohoy, walang katandaan ng edad sa gumagawa ng isang kamangha-manghang bagay 
para sa kaluwalhatian ng Diyos at para sa mga taong anuman ang edad upang 
mabuhay ng isang ganap na buhay! 


